


a 


BI 




















RÍMUR 


„|Indriða ilbreiða, 


a 






kveðnar af 
















á Sigurði Breiðfjörð. 
f ( FA ER A 
Roitnaðarmíbnr 

Jón Borgfirðingur. 


Akureyri 1856. 
Í prentsmiðju Norður - og Austurumdæmisins, 


(0) 


hjá H. Helgasyni. 








Fyrsta ríma. 
"Skothenda. 


Þú skalt reyna fjaðraflug, fugl. 
inn hárs og vaka, þú skalt reyna dofinn dug, 
um dægra-mót að kvaka. 

2: þú skalt rísa og hefja hljóð, hætti nýja 
finna, meðan Ísa ekru þjóð, óskar söngva þinna. 

3. Flytja munum forna skrá, fram í kvæða 
línum, ef sveitin unir siðug hjá, söngva hljómi 
mínum. 

4. Meðan eyma bólmarbands, björkin kvæði 
metur, sögur geymast svellalands, sonum hálfu 
betur., 

5. Íslands ríkja æran má, um það ræða þor- 
um, Danir sníkja okkur á, eptir skræðum vorum. 

6. Hingað leita allir að, elztu tíma fræði, 
geyma sveitum síðstu það, sögur og rímur bæði. 

T. Heiður slíkan Ísland á, eflum hann og 
stoðum, greinaríka geymum skrá, gömul kvæði 
skoðum. 

8. Okkar starfa að yrkja skrá, um æfi kappa 
hinna, nokkurn þarfa meta má, mennta hrés 
að vinna. 

9. þar að hefur hugað sá, hygginn reinir 
skíða, sem að EÐ um stutta skrá, stefnir mjer 
að „smíða. 

1 


4 


10. Megan vinn að vísum hjer, og vekja 
nenni hljóðin, einu sinni enn hjá mjer, uni 
kvenna þjóðin. 


11. Um dáfríðan yngismann, óðar lagist 
þráður, þeirra blíðu þiggur hann, þótt jeg 
verði smáður. ð 

12. Mjer er gengið heimsins hól, og happa- 
daga fengur, nú vill engin silkisól, Sigga 
verma lengur. 


13. Þótt jeg stæli þjáða raust þeirra ást að 
brýna, æ! þær fælast efalaust elli og flösku 
mína! E 


14. Hugurinn meyjum hvarflar frá, hnígur 
flest að sínu, jeg vil feginn þylja þá, þátt í 
horni mínu. 


15. Noreg rjeði vænn og vís, vakna þann- 
in kviður, æðstan meður alda-prís, Ólafur 
Tryggvaniður. 

16. Fylkir trúi og fólkið þá, fram á borð- 
um knarar, lá albúið landi frá, leiðangurs til 
farar. 

17. Drengir knáir drukku fast, dúfum fram 


á borða, mikilátum brögnum brast bandið tungu 
og orða. 


5 


18. Eins og kvæðið um er gert, öls þar 
streymir fylli, margs kyns ræður brögnum bert 
báru sín í milli. = 

19. Um það vöktu sumir svar, samt þó milli 
bæri, hvort að öld um ekru þar, öll nú krist- 
in væri? 

20. Úlfur rauði efnir svar: álfa viður 
kjóla, málma hauður mæri var, merkis beri 
sjóla. 

21. Hjer um grund við heilla þröng, hetjan 
tók að inna: ekki mundi leiðin löng, lýði 
heiðna finna. 

22. Kongur frjetti Erró kviknar svara 
vandi, munu eptir haldast hjer, heiðmir menn 
í landi? 

23. Fyrst að slaður fram jeg bar, fleina 
svarar bragi: veit jeg maður þrokir þar, í 
Þrándheims byggtar-lagi. 

24, Indriða nefna ungan má, ilja — kall- 
ast — breiður, mesta efni manns er sá, 
mjög því veitist heiður. 

25. Ókvongaður er með sveit, yfir burða 
fríður, enginn maður afl hans veit, íþróttirn- 
ar síður. 


6 
26. Sitar að nægu föður fje, frjettir þannig 
- spjalla, að álma frægur álfur sje, enn þá skírð- 
ur varla. 

21. Slíkt er skaði Kongur kvað: kristni veit 
hann eigi, þú skalt hraða þjer á stað, * þang- 
að kanna vegi. 

28. Kjóstu lið, sem þóknast Ía, þangað tír- 
inn mækja, ber Indriða boð frá mjer, bráð- 
um hingað sækja. 

29. Jeg mun fara Úlfur tjer: yður verð að 
hlýða! mun þó varast mikinn her, með oss 
láta ríða. 

30. Einkis neyða orðum hann, ollir skapið 
stóra, tek jeg reið að tjáðum rann, með tutt= 
ugu menn og fjóra. 

81. Svo að landi fleytir fjöl, frægðar kappi 
mætur, tólf við strandar dælu dvöl, drengi eiga 
lætur. 

32. Síðan hraðar leið um 168, loksins bæ- 
inn finnur, úti maður mikill stóð, mjúka kveðju 
vinnur. 

33. Áður kenndum Úlfi þá, Indriði sjálf- 
„ur býður, í stofu venda og veizlu fá, vaskur 
fylgi lýður. 


7 


34, Dróg sig inn í dyra=jór dæstur hópur 
gesta, húsakynni há og stór, höfðu skrautið 
mesta, e 

35, Indriði brátt við Úlf svo tjer; áður 
bergi á miði, svo er háttað víst að vjer, víkj- 
umst á að siði. 

36. Bið jeg greini þú um það, því svo megi 
skilja, hvort að sveinar sumbli að, sitja hjá 
oss vilja? j 

87. Jeg mun kjósa ÓL tjer: er það 
meira gaman, að við rósa-elfur hjer, allir bú- 
um saman. 

38. Vanur dáðum vísir kær, við það skal jeg 
miða, af. oss bráðum aptur þvær, ódaun hinna 
siða. 

89. Indriði segir: mest jeg met, mjöð í 
flokki vina, svo að fleyi sækja ljet, seggi alla 
hina. 

40. Verið allir velkomnir! vopna sagði njerð- 
ur, byggið hallir þessar þjer, þægt á meðan 
verður. 

41, Álfar stála eptir það, allir hornin spanna, 
fellur skála elfan að, andar löndum manna. 


8 


42. Ölfa-teitin ypptir sjer, allir glaðir verða, 
Indriði leita eptir fer, eyrindum þeirra ferða. 

43. Eyrindin segir Ulfur þá: Ólafur kong- 
ur biður, þig um vegi fund sinn fá, frægtin 
báða stiður. 

44, Veizlu bjóða vill sjer hjá, og vina sann= 
ar tryggðir, af því góða fregn þjer frá, fær um 
„allar byggðir. 

45. Indriði gegnir orðum þeim: jeg mun 
slíku svara, áður þegnar hjeðan heim, happa- 
sælir fara. 

46. þegar rýkur ölið af, er því bezt að svara, 
þannig lýkur þegna skraf, þeir til sængur fara. 
„47. Að morgni hneigir málaklið, maktar 
bóndinn svinni, eyrindi þeigi á jeg við, Ólaf 
kong að sinni 

"48. Helzt jeg þakka heimboðið, háum gauti 
sverða, á mínu flakki og a bið, fyrst þó 
láti verða. 

49. Ef hingað sveima eyrindi á, æðstur stjóri 
ríkja, skal „jeg heima og hvergi þá, heldur 
burtu víkja. 

50.:Vinur hans jeg vera skal, vinnist það 


ÞE 


með góðu, þannig stansar þegna tal, þeir frá 
borðum stóðu. 

51. Úlfur finnur sjóla sinn, sem þar beið 

í vörum, honum innir eyrindin, allt af kapp- 
ans svörum. a 

59. Öðling biður Úlf að tjá, enn með fleiri 
hótum, tjörguviði traustum frá, trúnað hans 
og blótum. 

53. Skynjum þeigi þetta vjer, þuldi sendi- 
boðinn, en blóthús ei á bænum er, bílæti nje 
goðin. 

54. Þengill svarar: þá er nær, þetta mál að 
flytja, jeg mun snar og flokkur fær fljótt um 
manninn vitja. 

55. Einn í leyni Úlfur svein, Indriða bónda 
sendi, að flytja hreina frjetta grein, „að fylkir 
þangað vendi. 

56. Kongur annar ærið nú, inn á siglir fjörð. 
inn, hundrað manna hefir þrjú, haflaþornar jörðin. 

57. Lýðir fljótir landið á, leita af siglu-vara, 
Indriði móti öðling þá, með ærinn kemur 
skara. 

58. Sýndi blíðu beztan keim, baldur loga víka, 
kongi býður hæstum heim, hernum öllum líka. 


10 


59. Veizlu þiggja buðlung bað, og beztra 
njóta fanga, hvergi styggist hinn við það, heim 
svo allir ganga. 

60. Kongur sá og herinn hinn, háa stofu og 
langa, ekki má jeg óboðinn inn í hana ganga. 

61. Um gáttir litast gesti ber, og glöggum 
augum trúa, ekki vita ókenndir, inni hverjir búa. 


s „ 
Önnur ríma. 
Valhending. 


Líklegt er að leiti hver til leifa 
sinna, kominn er jeg í keng með penna, kvæð- 
inn læt svo frá mjer renna. 

2. Mína raust þó megi varla mönnum bjóða, 
enginn skal mig um það hæða, að mjer verði 
fátt til kvæða. 

3. Mín ef enginn metur ljóð af meyjum hin= 
um, yrki jeg þá fyrir eldri konum og útlifuðu 
kjerlingunum. 

4. Ef mig vilja ungu fljóðin ekkert brúka, 
drembið get jeg látið líka, langt er frá jeg elti 
slíka. 

5. þá mjer flýgur þetta skraf í þungum huga, 
skilið þykist annað eiga, en ólundina af sól- 
um veiga. 

6. Hver hefir stúlkur hrósað ykkur hjer í 


11 


landi, mest og lengst um margar stundir, með- 
an voru blíðir fundir ? 

7. Hef jeg ekki haft við yður hræsni nóga, 
og lit af ykkur látið draga, lýsigulls um bjarta 
daga? 

8. Hef jeg ekki hverja og eina hrokkin skinnu, 
fágað orðum menntar minnar, málað á yður 
sljettar kinnar? 

9. Ef þjer viljið ama mjer og ólund senda, 
um jeg kynni vísum venda, varið þið ykkur 
slíkt má hendal 

10. þá vill koma skrattans skarð í skartið 
brúða, yður svo í orðum kvæða, ýmsir fara þá 
að hæða. 

11. Okkur heldur ætti að koma öllum saman, 
en að tengja ást og gaman, þó ögn jeg taki 
að grána í framan. 

12. Svoddan kostum sætur bið jeg sjálfar 
ráða, vini skal jeg vitrum bjóða, vísur þær, 
sem nú jeg ljóða. 


13 Buðlung þegar beztur kom að bóndans 
garði, háa þó að hýsing furði, heima maður 
konginn sptrði. 

14. þóknast yður þiggja vist í þessum ranni, 
meðan dvelur mengið stiona, mjer skal annað 
hæli finna. 


12 


15. "Af því hjer á okkar bæ:er annar siður, 
að þessi drekki þjóð með yður, þykir kann ske 
fara miður. 

16. Svarar kongur sjálfur byggðu salinn háa, 
landtjöld mun jeg láta búa, og lifa þar með 
hernum trúa. 

17. þú skalt okkur fæðu fá og föng að vilja, 
einatt meðan Óskum dvelja, á sig kvaðst ei 
hinn það telja. 

'18. Síðan kongur setti tjöld hjá sal óringum, 
veizla hófst með vænstu föngum, vínið súpa 
bragnar löngum. 

19. Fyrsta dag sem vínið vökvar virða alla, 
Indriða lætur kongur kalla, koma í tjald og 
við hann spjalla. 

20. Kempan þá að konungs tjaldi kreika 
rjeði skrýddur rauðu skarlats klæði, skörugleg- 
ur og fríður bæði. 

21. Silkihúfu setta bar með sólu brunna, 
gullhlað hafði greipt að enni, göfuglegur und- 
ir henni. 

22. Frægðar kapinn fegurð bar af flestum 
mönnum, rjettvaxinn með rauðum kinnum, rós- 
ir lýstu af hvarmatinnum. 


"18 


23. Hring hann bar á hendi sinni harla. dýr- 
an, ungan svein á armi bar hann, auðkennd- 
ur af mönnum var hann. 

24, Kurteis þannig kom í tjöld og kvaddi 
sjóla, við hann náði vísir tala: velkominn sje 
ráður sala! 

25. þótt jeg hati hús og drykk með heitn- 
um fyrðum, vertu samt að vorum borðum, við 
skulum skipta fleiri orðum. 

26. Sikling nærri sezt á stóli seggur vitur, 
fo á lærið sveininn setur, sjóli þannin talað getur. 

. Vissi jeg ekki vænni mann í virða skara, 
ef Fi þar eptir fara, afbragð tel jeg il 
ann snara. 

28. Vænsti skyldi virta maður villu sneiðast, 
skaparann læra að þekkja og þíðast, þjer má 
ekki heiðni líðast. 

29. Kynntu oss ef kvæntur ertu', en kappinn 
neitar, áttu sjálfur sveininn hvita? sjóli spurði 
geymir ríta. 

30. Ekkert herra á jeg barn hann orðin 
þýðir, systur minnar sonur það er, sem jeg 
„vildi reynast faðir. 

31. Hefirð' ekki hof á bænum? hilmir frjetti, 


14 


kappinn þessu nýtur meitti, en niflun aptur 
svörum beitti: 

32. Hvaða trúnað hafa þykir hetjan nýta, 
ef heiðinn ert með heimsku ljóta, hirðir ekki 
samt að blóta? 

33. Heimskulega hlýt jeg yður herra svaral 
ansar baldur óma skara, með engan trúnað 
kan jeg fara. 

34. Goðin ekki geðjast mjer að gagn oss 
vinni, Ófríðari og máttar minni, mjer eru þau 
í tegund sinni. 

35. Hverju veldur? hilmir tjer: að himna 
tiggja, átrúnað vilt ekki þiggja, á hans mátt og. 
gæðsku byggja? 

36. Veldur því að vísu tvennt nam vitur 
inna, enginn kom í okkar ranna, almátt hans 
að kenna og sanna. 

87. Einnig fyrst að ættar trú jeg eyddi minni, 
lofaði jeg í sama sinni, síður þá að skeyta hinni. 

88. Sikling spurði sína menn ef satt það væri, 
áð þeir kristni ekki bæri, að hans boðum þar 
á Mæri? 

39. Um þær mundir seggir segja: svinnur 


15 


drengur, hernað sótti hörku fengur, hann að 
finna gleymdist lengur. 

40. Hefirð! ekki hilmir spuréi halinn fríða, 
heyrt að marga hitti voði, sem hafna mínu 
kristniboði ? 

41. Heyrt að sönnu hef jeg það, kvað hetjan 
kæna, en hvergi finn jeg hugan brýna, hræð- 
ast minn við refsing þina. 

42. Hlíta mun með hótun enga hjer að fara, 
jeg skal núna augljóst gera, engra mun jeg kúg- 
an bera. 

43. Mjer er ei svo manna fátt það máttu 
vita, að nauðugur jeg nenni lúta, ef niflung 
hreifir efni súta. 

44. En ef kongur ekki sýnir úlfbúð neina, með 
alúð vil jeg allri þjóna, æðstum stýrir Nor- 
egs fróna. 

45, Jeg mun vilja engum breyta eigin vana, 
en sjálfráður um siði og trúna, sífelt vera eins 
og núna. 

46. Djarfur muntu dögling tjer: við drengi 
smærri, ræða vor um þetta þverri, þó er sinn 
á meining hverri. 

47. Jeg vil hefja annað mál sem allir sanna, 


16 


íþróttir mun ærnar kunna, ungur tírinn ljósa 
brunna. 

48. Indriði mælti: yður satt það er að 
greina, íþrótt kann jeg ekki neina, ef jeg skal 
til hlítar reyna. 

„49, Jeg er maður ungur enn að aldri og viti, 
Æskan leið í leik og kæti lærði jeg sízt er stoð- 
að gæti. 

50. Satt þú mættir segja oss nam sjóli tala, 
og íþróttirnar ekki fela, enginn vill þær frá 
þjer vjela. 

51. Indriði þau orðin móti aptur hnegir, 
er að sönnu öðling frægi, áleitinn í meira lagi. 

52. Enga mundi íþrótt kalla öldin ríka, 
þó jeg sæi á sundi leika, sveina forðum. burða 
veika. é 

58. Segir kongur sjálfhælni jeg sje þú var- 
ast, sannleik muntu samt frambera, sjá skal 
maður fyr en gera 

54. Eða hverja íþrótt muntu aðra telja? 
Indriði kvaðst ekki skilja, andsvör kongi 
rjett að þylja. 

55. Ungur boga á jeg tók þá aðrir sveinar, 
Áþrótt sem að æfðu hreina, örfa reyndu flugið beina. 


17 


56. Vera má að vaskur drengur, vísir seg- 
ir: þar sem álmur boga beygir, beint í fyrstu 
skyti eigi. 

67. Íþróttina einnig þriðju áttu nefna, svar- 
ar þeim er saddi hrafna, svipgeiguður loga 
drafna. 

58. Orð mín takið ærið frekt í okkar spjalli, 
sízt er hægt þó sagnir stilli, að sigla skers og 
báru milli. 

59. Eins jeg veit að íþrótt litla í því sjá= 
um, að handsöxum jeg henti smáum, hvergi 
samt með þrótti knáum. 

60. Iónin flesta eykur mennt, kvað öðling 
svinnur, far þú hjeðan heill að sinni, hef jeg 
fagnað - skemmtun þinni. 

61. Málið beggja maktarkappa mundi linna, 
út úr tjaldi öóðlings svinna, atli gekk til 
manna sinna. 

62. Líka mun jeg læðast út úr ljóðatjaldi, 
og í það koma aldrei: skyldi, ef Indriði mínu 

„dæmi fylgdi. 


18 


Þriðja ríma. 
í“ Bálfðýrt stikluvik. 


Hrannar slóða vitrum ver, ef vildi 
kvæðin tóna, aptur bjóða bragi fer, bifast ljóða 
strengirner. 

2. Lóna daga sólin sjer, sem jeg skemmti 
forðum, fríð að laga fræðakver, fer að draga 
senn úr mjer. 

3. Minnar æfi örlög stríð, ýmislega farin, 
meiða gæfu en magna kíf, meðfætt svæfa hug- 
ar a 

4. Fjörugt áður fljóðunum, færði mærtar 
smíði, hafði dáð með hljóðunum, hópa skráði af 
ljóðunum. 

5." Einatt sniðugt Óðarraus andinn treindi 
ljóða, fjekk. að iða eirðarlaus, aldrei friðar- 
stundir kaus. r 

6. Ljek á glóðum líf og blóð, lífð kíf ei 
snerti, dýrust fljóð er deyddu móð, dönsuðu 
ljóða: kringum bjóð. 

7. Nærfellt öllu nærri stóð, náðu kvæðin 
skemmta, var sem fjöllin fengju hljóð, og færu 
snjöll að sýngja ljóð. 

8. Yndis ljósin lifðu þá, látum kátum með- 
ur, fjekk jeg drósir faðminn á, fleirien Rósu, 
meir en já! 

9. Nú þótt hljóðin felli fín, og fjöri gjöri 
hnigna, viðu glóða græðis hlín, gömlu bjóðast 
kvæðin mín. - 


19 


10. Jeg má sáttur senn í stans söngum 
þröngum leika, um fjórar áttir fannalands; flyt- 
ur háttur kveðandans. 

11. Mitt þá enginn óðarblað, eyrum heyrir 
fremur, mun þá genginn moldum að, marka 
drengir skulu það. 


12. Daginn annan aptur þá, Indriða kalla 
lætur, birðir manna húsum frá, ka vann Í 
tjaldið gá. 

13. Ræsirs hýra ræðan sú, að ríkum víkur 
kappa, viltu dýra virða trú, vel og skírast 
láta nú? 

14. Hvikull sízt er hugur vær, hinn það vann 
til svara: svo er „víst um sagnirþær, sama lízt 
mjer og Í gær. 

15. Jeg hef grundað okkar kjör, íþróttirnar 
reyna, skaltu sunda sólarbör, við sverðalunda í . 
vorri för. 

16. Ef þig buga yfir kann, einn af mínu 
liði, trúardug skalt taka þann, með traustum 
hug á skaparann! 

17. Ef þú ber með íþrótt sjálís, af þeim 
stafi korða, skaltu vera frí og frjálfs, fleina- 


grerinn þessa máls. 
„ 


20 


18. Enga þorðum, ungur tjer, íþrótt mjer 
að telja, en dýrt er orðið drottins hjer, dóm- 
inn skorðað hafið þjer. 

19. Ef kúgun þín ei kemur að, kjörum verð= 
ið ráða, framt jeg sýnast fæ við það, að 
finna mínum orðum stað. 

20. Hætta má þess hvernig fer, hlýðni yður 
sýna, en hver er sá í móti mjer, mætast á af 
brögnum hjer ? 

21. Kongur svara vann í vil, vænum reyn- 
ir hlífa, svo vjer þar á sjáum skil, sjálfur fara 
mun jeg til. 

22. þótt annar vinni af hinum hjer, höldur 
í snildar leiki, vansi minni verður þjer, ef við 
ei kynnir standast mjer. 

23. Indriði spjalla aptur fer: ei þarf slíkt 
að reyna, þó kynni jeg allar íþróttir, yrði jeg 
varla líkur þjer! 

24. Öðling hneigir orðin ber, allvel kalla jeg 
fara, að þú segist unninn hjer, áður megin 
reyna fer. 

25. Kostur lengi á því er, Indriði greinir 
fríður: þó sæu drengir samfarir, sem að þeng- 
iW býður mjer. 


21 


26. Sels til vakar sækir þjóð, sjóli og hal- 
ur dýri, áls við þak með engan móð, af sjer 
taka klæðin góð. 

27. Leggjast síðan landi frá, lista þystir 
næsta, höndum sníða ljetta lá, leiki fríða 
reynast á. 

28. Hver nam annan hrekja á kaf, handa 
mundu njóta, hvorugur vann þó öðrum af, 
áls um rann, nje hvíldir gaf. 

29. Síðan báðir sjer í lá, sökktu snöggt að 
botni, fólkið náði furða þá, fleina-ráða ei 
lengi sjá. 

30. Óttast mundi atburð þann, öld við keld- 
ur síla, heila stundu hringalundar 
sáu mann. 

31. Unz um síðir Ólafur, allrar snilli mest- 
ur, af því stríði örmæddur, upp á skríður björg- 
in þur. 

32. Flegir mæði fram. við sjó, frækinn ríkja 
vörður, enga ræðu ytum bjó, ekki klæðast 
vildi þó. 

83. Enginn veit um afreksmann, Indriða 
stundu langa, loks þó sveitin líta vann, lóns 
um reiti kemur hann. 


22 


= 


34. Hefur fríðan fengið þá, farar - beinann 
skjóta, skaptagríðar grímur sá, - gransel 
ríður miklum á. 

35. Í kámpa heldur honum á, hróðugur báðu 
megin, stjórn hann veldur þannin þá, þjak- 
ast hreldur kobbi má. 

36. Af baki datt ei hetjan hót, hestur dæst- 
ur verður, stefndi hratt að foldar fót, fylkir 
spratt þá honum. mót. 

í 87. Lagðist móti hann á haf, hildar snild- 
ar kappi, bjálmanjótinn keyrði á kaf, kobban= 
um skjótast fór hann af. 

38. Næsta lengi niðrí lá, njótar spjóta voru, 
loksins mengi lofðung sjá, að landi gengur hon- 
um þá. 

39. Indriði fríður áls á bekk, ærið særist 
mæði, kongur blíður ia fjekk, brims úr 
hríðum stirðum rekk. 

40. Aptur klæðast ýtar þá, æða blótið heitti, 
kongur ræðir: meir ei má, mann á græði eng= 
an sjál 

41. Gaf þó beggja gæfan trú, get jeg bet- 
ur fara, menn það leggja í minni nú, miður 
seggur reyndist þúl 


23 


42 Andsvör getur gefið stillt: grímur skýmu 
óma, þjer mun betur þykja skilt, þetta meta 
sem þú vilt. 

43. Á næsta degi er byrtu brá, af beði lýð= 
ir fara, kongur segir: þjóðin þá, þeirra megi 
skotin sjá. a 

44, þá Indriði þylja vann: þó jeg sæi 
skotið! til við yður atburð þann, öllu miður 
reyna kann. 

45. Orðin hneigir aptur hinn: ála sólar bragi, 
ef þú segist uppgefinn, að því þegi grand ieg 
finn! 

46. þar mun síðar tími til, talar halur frægi, 
fyrir blíðu vísirs vil, veita lýðum gamanspil. 

47, Þar sem frægi fylkir Þjer, fýsir kjósa 
heiður! veit jeg hlæja munu að mjer, mána 
- ægirs tírarnir. 

48. Á skóginn flakka skammt sem var, skat= 
ar hvatalega, kastar frakka kongur 8 kom 
í bakka spæni þar. 

49. Langt úr máta löfðung þá, lætur skot- 
mál vera, síðan kátur boga brá, baldur gráta 
freyju sá. 

50. Spóninn hæfa hilmir vann, hvatur ut= 


24“ 
há} 


. anverðum, hinn sem gæfu flesta fann, fór að 
æfa leikinn þann. 

51. Boga iðju beita vann, betur getur skot=' 
ið, nærri miðju hæfir hann, hremsu þriðju 
kongur fann. 

52. Boga kænum brá á lóð, bragna tignar 
mestur, bíldan væn frá rítarjóð, rjett í spæni 
miðjum stóð. 

53. Allir hæla höldar þá, hara snara skoti, 
Indriði mælir: er það sá, eptir stæla hratt 
jeg mál 

54. Aptur spjallar Ólafur, eiðir viður ríta, 
vel skal kalla ef vigrabur, vill nú kallast sigraður. 

55. Hinn kvaðst meina hann um skammt, 
hætta mætti þessu, bíldu eina áður samt, jeg 
vil reyna að senda framt. 

56. Svo ólinur boga brá, bíldu mildings ept- 
ir, stála-hlinur stefndi þá, í strengraufina 
hinni á. 

57. þar sig festi falur mjór fífur skrúfar 
saman, undrar flesta íþrótt stór, öðling hrest- 
ur tala fór: 

58. Frægðar mann ei meiri fann, á moldu 


25 


aldrei búa, víst má sanna hrós um hann, heims 
um ranninn gjörvallan. 

59. Ei að síður viljum vjer, vinur reyna 
betur, sveininn fríða.er fylgði þjer, færi lýtir 
hingað mjer! 

60. Að skotspæni höfum hann, hjer að vjer 
að búum, hlínar rænan mennta mann, móð í 
rænu húsi fann. 

61. Tíðum hrokinn meira má, meinlaus reyn- 
ir skaða, þar er lokin þriðja skrá, og þanki 
strokinn hjeðan frá. 


Fjórða ríma. 
Hálfdýrt stuðlafall, 


Oðins hrafnar árla jafnan minir, 
flugið þreyta framvísir, frjetta leita og bera mjer. 
2. Mjer þeir blund um morgunstundir banna, 
opt til baga eru þá, yfirklaga því jeg má. 
3. Þeirra slaður þrástagað að heyra, mætti 
löngum leiðast mjer, ljótur söngur beggja er. 
4. Þótt jeg eigi þessum megi hrósa, hvor= 
hgan samt jeg missa má, mjer er tamt að nota þá. 
5. Annar heitir Hugi breitinn næsta, hann 
er iðinn áleitinn, en þó við mig smáskrítinn. 
6. Augun mörgu á því fjörga dýri, blundur 
síður byrgja má, bezt þau víða í myrkri sjá. 


26 


7. Hvergi næði hann á svæði festir, laus og 
hvikull löngum sjest, líka svikull, það er vest. 
"8. Mjer óhlýðinn mest hann víða flýgur, við 
hann ráða vandi er, værð og náð því tínist mjer! 

9. Heitir Muni, hinn sem unir betur, opt hann 
heima hjá mjer var, helzt er sá til skemmtunar. 

10. Einn hann geymir allt sem heim þeir a 

vænt um greiin þætti þá, ef þessu eigi tíndi sá. 

11. Ef jeg rugla um þá fugla meira, fer að 
leiðast fljóðunum, er fýsast greiða af ljóðunum! 


12. Bragnar síðan sveininn fríða leiða, út úr 
vænu ynni þar, að skotspæni hafður var. 

13. Í hvirfil sveini síðan eina töflu, sikling 
biður setja þá, svo Indriða við nam tjá: 

14.. Töflu skjóta tírinn klóta reyni, burt úr 
hári hauður á, hann þó sár ei verða má. 

15. þú mátt sjálfur sagði álfur korða, fim- 
leik reyna þinn á því, þangað fleini jeg ei sný. 

16. Vittu það ef vinnur skaða sveini, huga 
frækinn hef jeg á, hefna rækilega þá! 

17. Dúk af líni dögling fínu tekur, sá er fleini 
hrinda hjet, um höfuð sveini binda ljet. 

18. Tvo menn valdi tilað halda endum, höf- 
uðið ei svo hrærast má, þó hvína megi örin blá. 


27 


19. þá nam signast sætistignar vörður, kross 
fyrir örfar oddinn brá, að svo gjörðu skaut 
hann þá. 

20. Indriði stóð af andlitsblóði rið, öðl- 
ing hjá er örin fló, eitthvað þá í skapi bjó. 

21. Töflu undir örin mundi fljúga, hana setti 
aptur af, undrun þetta mörgum gaf. 

22. Hvirfli á var eins að sjá og dreirði, við 
Indriða vísir tjer: víst jeg bið þú skjótir hjer! 

23. Systirin góða seggsins móðir líka, boga 
sveigir bezt með skil, báðu ei að gangatil. 

24. Hann við: sjóla hygginn ól svo ræðu, það 
jeg hræðast hvergi vil, hjer þó næði ganga til. 

25. Sízt að meini mundi sveini verða, þó skal 
ei í þetta sinn, þungan sveigja bóga minn. 

26. Þengill tjáði: þar af ráða verðum, að unn= 
ið líka jeg þjer frá, íþrótt slíka hafi þá. 

21. Indriði segir: um það megi dæma, svo 
sem vilji sjóli enn, sjá og skilji fleiri menn: 

28. Á mig hallað hjer jeg kalla fremur, um 
nær mundir mæla þú, mjög um stund og líka nú. 

29. Víst jeg hallað hefi spjallar sjóli, þegn- 
inn frægi en þekkja skalt, þjer í haginn samt 
ávalt! 


28 


30. Til bæja og tjalda brágnar halda síðan, 
kongur bæði og kappinn þá, kætast flæði mjaðar á. 

31. Daginn þriðja þá Indriða finnur, nifl- 
ung sjeði og náði tjá, nú er veður fagurt á. 

32. Handsaxanna höldar kanni leikinn, báð= 
ir ranni feta frá, fjöldi manna líka þá. 

33. Söxin tvenn, þeir síðan spenna báðir, 
í loptið nenna ljetta þeim, leika senn í a 
um tveim. 

34, þannig lengi leikast drengir viður, mátti 
enginn milli sjá, um mennta gengi beggja þá. 

35. Söxin þrjú, tók sjerhver nú að reyna, 
járnið beitt um jálka mar, jafnan eitt á lopti var. 

36. Meðalkaflann mjúku afli henda, fmni slíka 
furða má, fólkið ríka til er sá. 

37. Enginn sveina á því grein má kunna, 
hvorjir ljettast leiki geir, lengi þetta reyndu tveir. 

88. þá nam gramur gæfusamur tala, betur 
reyna verðum vjer, viður fleina leikinn hjer. 

39. því til strandar þundar randa fara, und- 
an landi og út á mar, aski banda róið var. 

40. Gili knár þá gjekk á árarblöðum, næsta 
liðugt líðir sjá, ljek hann miður ekki þá. 


29 


41. Átti göng með endilöngu borði, henda 
nemur sjóli sá, söxum þremur lopti á. 

42, Indriði líka íþrótt slíka vinnur, söx- 
um iðinn ypptir sá, ekki miður en landi á. 

43. Annað sinn, þá öðling vinnur ganga, 
sömu leið og söxin ber, sáu skeiða tírarnir. 

44. Fyrir stafnin fram á hrafni ranga, gengur 
líka gilfi þá, gljúpu díki ránar á. 

45. Sagan vottar svo að drottni ríkja, leik ei 
hnignað hafi þar, og hvergi dignað fæturnar. 

46. Aptur þá með árum náir ganga, inn í 
skeið sá afrek vann, Indriði beið um tíma 
þann. 

47. Kongur við hann kemur liðugt máli, 
hvernin stendur þannin þú, þú skalt endur- 
leika nú. 

48. Indriða tal var: ekki skal núleika, ei 
að manna eðli þú, orkar þannin leika nú. 

49. Guðs þíns háa, hjálpin má því valda, 
trúa á hann jeg vil fá, almátt sjá fyrst þenn- 
an má. 

50. Heiðna manna, heimska bannar gæði, 
Guð er annar enginn til, jeg það sanna nú 
og skil. 


30 


51. Höldar knáir hætta fá svo leiki, lofar 
háan himnasmið, hilmir þá og kætist við. 

52. Heilög fræði, fúsum klæða viði, sagði 
bæði og sýnir þá, sönn stórræði djúp og há. 

53. Indriði skírist og hans dýru þegnar, 
varð hirðmaður vísirs þá, vopna glaður tírinn sá. 

öd, Fylgdi síðan sjóli skíða baldur, út á víða 
ála brú, áttu stríð fyrir hendi nú. 

55. Skömmu síðar, Svoldarhríðin mikla, yfir 
lýð og öðling þann, með ógnar stríði ganga vann. 

56. Indriði þá á Ormi hjá var sjóla, 
oddaþrá nær ólmust stóð, ótal r:átim billti! í f160. 

57. Móti honum húns á grana langa, eggjum 
vanur átti stjá, Illhugi bani Talgdar sá. 

58. Mestur þá var metinn sá af hinum, mætt- 
ust knáir kappar þar, kváðu bláir tirfingar. 

59. Einnig mest í minni festist þjóða, þar 
sem hristu hetjurnar, hlífar lestu blóðugar. 

60. En um síðir ógnar stríði metur Illhugi 
líður æfitjón, eggin sníður  hjarnar frón, 

61. Indriði hrósa átti ljósum sigri, blóðs 
við Ósa megna má, mestan kjósa heiður þá. 

62. En sú langa ættartanga rimma, hlaut að 
ganga Ólaf á, ýmsir fanga dauða þá. 


ðl 


63. Þar Indriði í þungum friðar brotum, 
mæði við og mögnuð sár, mátti liðinn verða nár. 

64. Ólafur framur, um það sama leyti, fleygj- 
ast nam í svalan sjá, síðan gram ei finna má. 


65. Hnígur þannin helztu manna snilli, enda 
dægur hittir hver, hversu frægur sem hann er. 

66. Líkt og boði bolginn voðadrambi, brottnar 
kletta brúnum á, af baki detta hreystin má. 

67. Að sínum enda sjerhvað venda hlýtur, leir- 
inn brotnar, lífið þver, listin þrotnar manna hver. 

68. Eikin háa, eins og stráið veika, lúta má 
að lokum sín, líka smáu kvæðin mín. 

















„inu 














